
Suratul Fatiha, aya ya kwanza [1:1 


hj^] 




[1:1] Naanza kwa jina la ALLAH, mwingi wa rehema, mwenye 
kurehemu. 




. [,^1] ^ 

Yaani: Naanza kwa kila jina aUlojiita nalo 'Allah', kwa sababu 

neno ((»—') ni umoja na limetegemezwa, basi linakusanya Majina mazuri 

( 1 ) 

ya Allah yote ('Al-Asmaa'ul Husnaa'.) 



Allah: Yeye ndiye muabudiwa, anayestahiki kuabudiwa pekee, 
kwa kule kusifika Kwake na sifa za kuwajibisha aabudiwe, nazo ni sifa za 
ukamilifu. 


.aLwwjj 4jI^^ C j^LiuJJ Lg-jl5j ^^L5^ 


(1) kanuni ya lugha ya kiarabu inasema kuwa, jina linapotegemezwa -yaani linapokuja baada 
yake jina lengine likategemezwa nalo, basi linakusanya -kwa maana linakuwa na muundo wa umoja 

lakini lina maana ya ujumla na ukusanyaji, mfano: (^i yaani: ‘neema za Allah’, neno ni 

jina; yaani si kitendo, kisha limetegemezwa kwa jina lililokuja baada yake, ambalo ni (^i) 

5 

ikatambulika kwamba si neema ya mwingine bali ni ya Allah-, neno (^^) ni umoja yaani: neema 

moja, lakini lilipotegemezwa kwa neno lilokuja baada yake (^i), likawa na maana ya ukusanyaji wa 
neema zote za Allah, wala si neema moja tu-, ndio Allah akasema kwenye Qur-ani: 

{Na mkihisabu neema za Allah hamuezi kuzidhibiti -kiidadi-} [Ibrahim: 34, An-Nahl:18], na 
neema moja haihisabiwi, basi ikafahamika kuwa ni jumla ya neeema za Allah, pamoja na kuwa neno 

katika aya lina muundo wa umoja , vilevile (^i ^i-h) ina maana ya Majina yote ya Allah. 


'‘^'O 000 ©DEENKHAALIS 


Email: deenkhaalis.ke(5)gmail.com 













('Ar-Rahmaan', 'Ar-Rahiim'), ni majina mawili yenye kujulisha 
kuwa Allah Alietukuka ni Mwenye Rehema ihyo kunjufu, iliyo kubwa, 
ambayo imeenea kila kitu, na imekusanya kila kilicho hai, na ameiandika 
(hio 'Rahma') kwa wachaji (Allah), wenye kuwafuata Manabii na Mitume 
wake. 



c3.ilLl2ll 

Basi hawa ndio watakaopata Rehema ihoachiliwa (isio na 
vikwazo), na wasiokuwa wao watakuwa na sehemu/fungu katika hio 
(Rehema). 

dll L)Ljr*yi 1-1 uy-i 1 —(3 (Ir^ 


.LLjlJI ^lSUlj 


Na jua kuwa kuamini Majina ya Allah, Sifa zake, na hukmu za Sifa 
zake, ni miongoni mwa kanuni (qawaaid) ambazo wema waliotangulia 
(maswahaba, taabi'in na waho wafuatia taabi'in) na maimamu wa umma 
huu wameafikiana nazo (yaani hawajakuwa na tofauti katika hayo). 


SjsJjdl cljf ^ -i^"l ^^1 3.«^l 


Kwa mfano: wanaamini ya kwamba Yeye ('Allah') ni ('Rahmaan') 
Mwingi wa rehema, ('Rahiim') mwenye kurehemu, mwenye Rehema 
ambayo amesifika nayo, inayoambatana na mwenye kurehemewa. 


iIjI 


'J Lr" A 


iLgiS" jv^tJLs 


Basi neema zote ni athari miongoni mwa athari za Rehema Yake, 
J.5^ [aj] <3 cs.Lj?'*'*yi (j 


JS^ (.J^ j-'-^ 

Na hivi ndivyo inasemwa katika Majina yote (ya Ahah). Inasemwa 
katika 'Al-Aliim' (Mjuzi wa kila kitu), Yeye ni 'Aliim', mwenye ilmu, 
anajua kwayo kila kitu, Yeye ni 'Qadiir' (Muweza wa kila kitu), Mwenye 
uwezo, ana uwezo juu ya kila kitu. 

[Taysirul Kariimi Ar-Rahman, ya Si'idy] 


Imeandikwa Na: Nurein Ibnu Uthman Al-Jabarty, 
Tarehe: Ijumamosi 7 Shawwali 1441hijri 
30 May 2020 Miladi, 

Madinah - Saudi Arabia. 


OC^O ©DEENKHAALIS 


Email: deenkhaalis.ke(5)gmail.com 











